CAN NEWYDD, 

YN äOSOD ALLAN, 

DRUENrR ANNUWIOL, 

A 

DEDWYDDWCH Y CYFIAWN 

YN Y BYD A DDAW. 


GAN JBNK.IN DÄYIES. 

* Dywedwch mai da fydd i’r cyôawn;gwae yr an* 
wir, drwg fydd iddo, £sa. 3.10,11. 


HdíF gyfeillion niwynaidd tirion, 
Rhowch wrandawiad o un galon ; 
Traethaf i chwi beth ani waeau, 

Yr annuwiol yn y iilaniiau. 

R’ych chwi heddyw ar lithrigfa, 
A’ch gwynebau ar Gehena; 

Chwi a syrthiwch oll yn fuan, 

Lawr i’r pwll heb byth ddod allan. 

AnnuwioUou truain tlodion, 

O meddyliwch oll yn brydlon, 

Eich bod ’nawr yn cario tanwydd, 
’Rhwn a’ch llosga yn dragywydd. 

Yn ddisymwth cant en taflu, 

2 dan a brwmstan gael eu liosgi; 
Tan na dditfydd, pryf nathrenga, 
Ac ni chant hwy byth orphwysdra, 

Deddf a arllwys ei melldithion, 

Yn ddibaid ar annuwiolion ; 
Hwythau heb ddim modd i dalu, 
Dau ei phwysau byth rhaid soddi. 

Fe ddaw’r holi nosweithiau llawen, 
Oll i’w meddwl, a’u holl grechwen; 
Cotfantbyth mewti poen acarswyd 
Am Sabbathau a gamdreuliwyd. 



î'e fydd cöfio am odfauon, 
í'el picellau trwy eu calon; 

Yn trywanu yn ddiarbed, 

Ac heb neb yíi gallp’u gwared. 

Rhoddent holl drysorau’r India, 
Pe’n eu rhan ara gael diangfa; 

Neu am deiràlo rhyw esrawythder, 
A'u gwaredu o’u cyfŷngder. 

Ond íFarwel am byth ond hyny, 

Am lachawdwr i’w gwaredu; 
Ffarwel oleu haul a Ileuad, 

Ffarẃél byth càel Crist yn Çeidẁad. 

Ffarwel mwy gael Crist yn briod, 
Nac un gobaith am ollyngdod ; 
Gwérthwyd nefoedd a’i phleserau, 
Am y byd a’i wael deganau. 

Yn lle moethau dim ond newyn, 

Owr i yfed chant ddiferyu ; 

Rhaid bod byth o dan y gafod, 

Heb ün gobaith mwy am gysgod, 

Dyma ’chydig iawn o’r wobr, 

Gant yr ochr draw’r gagendor ; 

Ond nid yw megis dim o haues 
Yr holl boenan a’u gorddiwes. 

’Nawr mi drof fy ngolwg weithian, 
Oddiwrth y ihai sy ar ddelw satan ; 
At y rhai agsydd yn gwisgo 
Delw lesu a’i goflei{|ip. . 

Pob rhyw awel maent yn gwrddyd, 
Sy’n eu chwythu nes i’r gwyUfyd ; 
Ant trwy donau’r hyd yn fuan, 

Heb un ar goll i’r tawel hafan. 

Çant breswylio uwch ffurfafen, 

Lle dysgleiriach fyrdd na’r haulwenî 


3 

Maes o gyraedd eu gelynion, 

011 yti gwisgo’r auraidd goron. 

Yn ngbwmpeini’r holl dduwiolion, 
Ìesu Grist, a’r holl ferthyron 
Oll yn gwiedda ar un aberth 
Wedi dianc o bob trafferth. 

Ni bydd yno neb yn achwyn, 

Fod un llygredd yn ei ddilyn ; 

Pawb yn gynes fydd yn bloeddio, 

* Clodydd bytb a moliant iddo.’ 

ììíi bydd neb pryd hyn yn ofni, 

"Gaiff un gelyn inwy eu drygu ; 

Wedi dianc ar ẅasgfeuon, 

A bradwriaeth eu gelynion. 

Pe gant balmwydd yn lle’r cledde, 

A llawenydd yn lle dagrau ; 

Mewn hwyl fythol cant ddifyru, 

Ì dragwyddoldeb gyda’r lesu. 

Caiif eu dagrau oll eu sychu, 

Ei eu bod yn wylo heddy; 

Tafod byth ni rifa’u hoesoedd, 

Ni bydd diwedd ar eu nefoèdd. 

Pwy o berchen gras na chanai, 

Am deulu Duw, a’u rhagorfrerntiau;- 
Arglwydd gwna ni oll o’u nifer, 
Bydd yn noddfa i’n bob amser. 

Os gofynir pwy fu’n canu, 

Mor fyr ei ddawu i’r duwiol deulu; 
tJn o’r gwaelaf o’r holl weision, 

Sy’n gobeithio cael y goron. 

Mil, wyth catít, a deg a deugain, 
Ydoedd oedran Crist ein perchen ; 
Awst ’rugeinfed, saith at hyny, 

Pan i’r wasgca’dd hyn ei roddû 


PENILLION YCHWANEGOL, AR FESUR 
GWAHANOL. 

'Does ffordd önà dwy i’r hollfyd, ffordd lydan a ffordd bywyd, 
Un yn siwr o fyn’d i wae, l!all yn ddiau i wynfyd; 

Nid oes i neb ond daule, fod ynddo gwedi auge', 

Naill ai nefoedd gyda Christ, neu uffern drist i ddyodde'. 

Mae’r duwiol mewn dedwyddwch, gogoniant a rialtwch, 

A’r enaid anwir yntau’n wir, mewn poenau cur a thristWGh; 

Y ddaiar a’o gwrthodan’, a’r nefoedd nis derbynian’, 

Eu cyrffm roddir yn y pridd, a’u cartref fydd Gehena. j 
’R anuuwiol gant eu gyru, i’r fílam yn ddidosturi, 

Maeso swn trugaredd rad, a’r gwaedsy’n dieuogi; 

Rhai anwar gant eu rhwymo, yn uffern draed a dwylo, 

Ni ddaw neb er wylo’n brudd, i’w tynu’n rhydd oddi yno. 

Y ffroenau gaiff arogli, o ddrygsawr y carchardy, 

Ni lanhawyd er dechreii’r byd, ond pawb o hyd ’n ei lygru; 

A’u llygaid heb gael gweled ond llengoedd o gythreuliaid, 
Wylo’n chwerw a fydd gwaith y gethern faith afrifed, 

A’r clustiau hwythau’n gwrando ’sgrechfeydd y damniaid yno, 
Fydd yn dywedyd, ‘ Darfu’r haf aeth y cynhauaf heibio,’ 

A’r tafod yntau yn golsyn, inewn brwmstan yn y llynclyn, 

Ac i’w oeri ni chant hwy, o ddwír mwy ddiferyn. ■ 

Mae’r traed a’r dwylo hwythau, ’nglymcdig mewn cadwynau, 
Heb allu inyn’d yn ol neu nila’n, ond yn y tan yn dyodde ; 

Mae danedd pawb yn rhincian,’n’sgyrnygu ac yndwrddan, 
Mewn arteithiau yn y íìiam, heb obaith am ddod allati. 

Ond yn y nef ’does gojîd, na doh’r eorff ria chlefyd, 

Mae pawb yn ddedwydd heb ddim poen, yn niòli’r Oen mewn 
gwynfyd. 

Y pahis gant breswylio, fydd byth yn hardd ddysgleirio, 

Gan Ifsu wedi ei barotoi, heb neb i’w troi oddiyno. 

Yn canu’r beraidd anthem, o fewn y nefoedd lawen, 

Uwchiaw gofid cur a chlwy, heb ’madael mwy drachefn ; 

Yn gwledda yn dragywydd, yu llon ger bron eu Harglwydd, 
Gartref yn y nefol íro, i gyd yn gwisgo’r palmwydd. 

O llefwn ain gael nabod, gwir flas niaddeuant pechod, 

Ac ymdrechu byw trwy ffydd, ncs delo dydd ymddatod; 

«O deuwch, deuwch ie’nctyd, yn awr yn rnoreu'ch bywyd, 

I ’mofyn lesu'n ffyddlon tfrynd, cyn gorfod myn’d i’r éilfyd. 
Ymrowch i gasglu'r mana, tra fyddo’ch dydd yn para, 

Cyn eich dal gan angeu glas, o ceisiwch ras yn gyuta’; 

.Llwyddo wnelo ei eiriau, a row’d i tii’n rheolau, 

A phob duwioí dd’wed Amen, a Christ fo’u ben yn nthobUe. 


^rg<raffu'yd gan J, T, Jones, Caer/ÿrddm, 


